


0. Hanes Pochôd,. 


A YW COLYN ANGAU. 


ad Pob un sydd yn gwneythur pechod sydd hefyc . 
U "gpneythur ânghyfrâíth.”' u 


——_Oc 0 
Cenir ar. “Fryniawr_ Iwerddon.” 


'“ |». Hon lwyth,ac epil Adda, cydneswch yma.nawr, 

' Gwrandewch ar genadwri tros Frenin nef a llawr; 
Ac wrth fy ngwaith yn datgan .fy amcan penaf yw, 

r.-,&hoi hanes ar. fy nhestun o elym dynol-ryw. 


"Mae gwaedd ac oferedd mae camwedd dynol-ryw, 
Mae pechod bron addfedu ar fyr. i gryman Duw, 
Pan ddelo.y cynhauaf fydd unlle i daflu'r bai, 

jRhaid medi o'r (frwyth ynddiau o'r hadau darlu it hai 






Fe ddwed Hosea'r prophwyd fod rhwng yr Arglwydd 
En, ; 
7 |WASnOll drigolion daear er cyd y mae'n ymdjlwyn, 
| Âm ddyled mawr sydd arnom,pwy ddichon rifo'r swm, ' 
| Pan el ein cwyn i greial fe fydd y cyfri'n drwm. 


i 4 pechod yn teyrnasu fel Drênin mawr ei nerth, 
| Mae'n tywys€i holl ddeiliad i gerdded Twybrau serth, 
“Deyrnas y tywyllwch yw enw ei deyrnas ef, 
Ne atal o drigolion, lle pell oddiwrth y Nef. 





” 
j í 


| Pechod sydd yn gwasgu mawr iawn ywPwys y gôl, 
& | rhedwn tu ar noddfa mae'r dialydd ar ein hôl, 
: .) rhedwn am ein bywyd yn ddiwyd cymrwn boon, 
r | Ŵ olwyfau bendigedig y croeshoeledig Oen, 
ma 
ysa 
WN 


* Ŵ 
SA 
— 














NW 
9 “SN 


“ 
Fe wnaeth i'n cyndad Adda i fwyta'o ffrwyth yvwpreri, 
Ac Ahab dreisio Naboth a dwyn êi winllân wen, 
Fe wnaeth i bobl Esrael o ddirgel yspryd dig, ^« 
I laru ar y manna a dewis bwytta cîg. YM 
Wms 
Che chan mil o rifedi roedd hynnn'y gyfri maith, 
Wrth fyn'd o'r Aipht i Ganaan am duchan ar eu taith, 
Gyynaeth pechod oll hwy'n feirw arseigiau.yn eicej, 
id aeth o'r holl'rifedi ond dau i Ganaan deg, ŵ pi 


Pechod ydyw'r gelyn sy'n lladd wrth rym ei saeth, 
Y mwrddrwr mwya ofnadwy na chlywyd am ei fatb. 
Fe ddaeth a thân ar Sodom fe ddaeth dyliw cas, 

Fe ddaeth a newyn caled ar dref Samaria fras. 


Mae'n esgor ar MAC mae'n cledu calon dyn! 
Mae'n serio pob cydwybod sydd wrtho oll ynglyn, | 
Mae'n magu blin ryfeloedd, mae'n tynu dial Duw, J 
Fe aetli a Chorah a Pathan i uffern boeth yn fyw." |* 








Aeth Haman,gynt i'r crogbren a Herod rhwng y llau, 
Annuwiol frenin Babel'n anifail gadd ei droi, | 
Gwraig Lot yn golofn halen mae'n ddigon gwir y SWn,|, 
A Jesebel hêb ameu yn ddarnau rhwng y cwn. w | 


'Fe wnaeth i feibion Israel ìi ddawnsio o ddeutu'r lla, 
Fe wnaeth i Ham anhygar i watwar ei dâd No, wa 
Fe wnaeth i Esau werthu ei enedicaeth fraint, “| 
Fe dynodd yr Angylion,o'r Nef preswylfa'r Saint. | 





Fe wnaeth i Istiael watwar ac Elmas gablu'r gair, í;|* 
Ac Acan fawr ei ddichell drachwantu'r fantell aur, |“ 
Fe wnaethi wyr Bethsemes er cymaint oedd eu parch, | 
I gael ei taro yn feirw am edrych yn yr Arch. Pa. 


Fe wnaeth i'r hen Sodomiaid rai diried drwg eu sawr/ 
I gael eu taro yn feirw yn fychain ac yt fayr, 4 
Tra Du Aneylion grymys yn tywys Lot i mus, 
Cyn tywallt tân.a brwmstan o'r Nef ar Sollom u^ 


i 








ŵ 
$ rŷ 
e e 
- : A 

^ | 
Al i e8 5 Uc ) 
Xi Cw T P' Fl i 


A: € ŵn X 
* F 4 
2 ' (2 





IL geisio,cael am arian wir, adawn yr, Yspryd Glân, 


y Mae pecliod ynei natar yn.lladd fel gwenwyn mân, 
Mae'n difaifel y:dyfroedd, mae'n llosgi fel y fân, 


9 


Fe.wnaeth i blant i watwar y prophwyd Elizeus 
Daeth barn ofnadwy greulon echryslon,ar,.eu trawz 
Distrywiwd dau a deugain.heb,adael un yn fyw 
Gan.eirth a ddaeth o'r goedwig yn .ol gorchymyn Duw: 


Fo wnaeth i Saul fel Rebel i fynd i ryfel daer, 
Fe wnaeth,i.Nabal ddigio:ac,amnon dreisioi chwaer, . 
Ar hen Iuddewon digred a gododd yn gau dyst, 
A Philat euog farau ein Harglwyd Iesu Grist 


Fe wuaethi Simon swynwr mewn rhyfig fyn'd ymlaen- 


Fe wnaeth i'r gwas anfyddiol i gyddio'r dalent deg. 
Tra bu'r gwas dywiol dywyd yì elwa'r pamp ynddeg, 


Nid oes na'chur n&gofid:nac adífyd.o yu nhyw,. 
Ar wyneb daear isod, nad flrwythau pechod yw, 
Cyfyngder ing a thrallod. '& pnob-ryw nychdod. hir, 
A newyn a rhyfeloedd ar-íoroedd acar djr. 


Mae'n chwythu fel y »wyntoedd, mae'n brathu fei y 
hi ddraig, EÍ, | i 
Fel Sarph yn chwydu'r afon ì geisio difa'r wraig. 


Yo . 
I wadn'r adgyfodiad fe wnaethi'r Saduceaid. 
Fedanwodd o.gyníigen,galornau'r, Phariseaid. 
Fe wnaeth i Ieroboam î golli grym ei.law, 
Fe wnaeth,i Felix $rynn wrth gofio'r farn a ddaw, 


Fe ddaith a phla, o.lyffaint i stafell, Pharoh fawr, 
A:chenllysg yn gawodydd, cornwydydd drwg eu sawr, 
Daeth haint ar anifeiliaid, locustiaid dros y wlad, 
Tywyllwch dros y lluoedd, a'r dyffroedd oll yn waed' 
Mae wedi;tywyllu'r deall, mae weêi llygru'r cof, 
Mae wedi pwyjl6u'r ganeen;oedd ar y cynta'n. ddof, 
Rhaid nerth goruwch naturiol, anfeidrol oddi fry, f 
Cyn newid byth.ein natur ai gwnenthŷr fel y bu, / 





â 





Mae'r ddaear bron a blino i ddala llwyth'mor drwm, 
A' phechod meibion Adda, yn-pwyso fely plwm. 

Fe losgodd dref caersalem: yn ulw hyd y-llawr, 

” Feddarniodd dwr silean, fe ddinystriodd Ninife'fawr, 


Ai hyd“oedd' ddeunaw melldir, ac unarddeg o led, 
Ai chwmpas oedd yn drugain, medd doethion cywrain 
cred, 
Lle hyífyd mewn gwastadedd heb, yno fryn na phant, 
Ac. ar ei chaerau glandeg 'roedd tyrau bymtheg cant. 


Y mae gan Grist eì hunan medd Joan bedwar march, 

A'r rhain a geir eu gweled yn cerdded wrth ei arch, 

March gwyn yw enw'r cyntaf, march coch yw enw'r 
ail, 

Marchdu yw enw'r trydydd, pedwerydd glas fel dail, 


March gwyn yw'r Efengyl dirion, sy'n llawn ne- 
wyddion doeth, 

Mae addewidion grymus yn gorphwys yn ei chroth, 

Saint Paul sydd yn ei glaw yn groew gallu Duw, 

Er iechydwriaeth hollol, i'r holl gredinol ryw. 

March coch yw'r rhyfel gwaedlyd, ei ergyd sydd yn 
drwm, 

Pan ddel i ddial pechod ai ergyd fel y plwm, 

Fe gerdd tan ladd a'difa plant Adda is.y nen, 

Nid oes ond braich Jehofa yn bena.all ddal ei ben. 


March du yw'r newyn marwol, pwy all ei wrthol droi, 
Na chilio oddiwrth ei lwybr, na gwneuthyr iddo ffoi, . 
Fe gerdd fan ladd a difa plant Adda is y nen, 

Nid oes ond braich Jehola yn bena all ddal ei ben, 


March glâs yw'r angeu creulon, ni arbed wan na chry, 
van gaffo ei orchymyn o lys y nefoedd fri, 
Ni.ddiangc gradd nac oedran tra buan yw eì dro, 
Na'r ieuangc hardd, na'r henddyn, na'r plentyn anc 
ddoe, 
y a a GL y 
William Willians, Argraphydd, 4berho nddu. 








